PAHAYAGAN NG PARTIDO KOMUNISTA NG PILIPINAS 
PINAPATNUBAYAN NG 
MARXISMO-LENINISMO-MAOISMO 


Espesyal na Isyu Edisyong Pilipino Disyembre 26, 2001 


Ipagbunyi ang sumusulong 

na mga rebolusyonaryong pwersa 
at ang pagdaluyong 

ng kilusang masa 


Mensahe sa ika-33 na anibersaryo 
sa muling pagtatatag 
ng Partido Komunista ng Pilipinas 


Ni Armando Liwanag 
Tagapangulo, Komite Sentral 
Partido Komunista ng Pilipinas 


ubos ang kagalakan nating ipinag- - j 

diriwang sa Disyembre 26, 2001 “PEX | 

ang masaganang ani ng mga Bin 

tagumpay na ating natamo sa MB MU 
paggunita natin sa ika-33 anibersaryo V N Alo 
ng muling pagtatatag ng ating Partido sa 
teoretikong gabay ng Marxismo-Leninismo-Maoismo. 
Ipinagbubunyi natin ang sumusulong na mga 
rebolusyonaryong pwersa at ang pagdaluyong ng 
kilusang masa. 


www.angbayan.org * editors@angbayan.org 


Inilalathala ng Komite Sentral ng Partido Komunista ng Pilipinas 


UTANG NATIN ANG ATING MGA TAGUMPAY SA WASTONG MGA PRINSIPYO AT LINYA NG PARTIDO 
SA LARANGAN NG IDEOLOHIYA, PULITIKA AT ORGANISASYON AT SA WALANG SAWA NATING 

PAGSISIKAP NA IPATUPAD ANG MGA ITO NANG MAY BUONG TATAG AT SIGASIG. NAGPUNYAGI TAYO 
AT HINDI NATAKOT SA SAKRIPISYO, NI SA KAMATAYAN, SA ATING PAKIKIBAKA SA KAAWAY. 


Bilang tagapangulo ng Komite Sentral, nais 
kong ipaabot ang pinakamainit na pagpupugay 
sa lahat ng mga organo at yunit ng Partido, lahat 
ng mga kadre at kasapi ng Partido at lahat ng 
mamamayan sa lahat ng kanilang mga pakikibaka at 
tagumpay sa pagsusulong ng bagong-demokratikong 
rebolusyon laban sa imperyalismong US at mga 
mapagsamantalang uring malaking kumprador at 
panginoong maylupa. 

Utang natin ang ating mga tagumpay sa 
wastong mga prinsipyo at linya ng Partido sa 
larangan ng ideolohiya, pulitika at organisasyon at sa 
walang sawa nating pagsisikap na ipatupad ang mga 
ito nang may buong tatag at sigasig. Nagpunyagi 
tayo at hindi natakot sa sakripisyo ni sa kamatayan 
sa ating pakikibaka sa kaaway. 

Nagtamo tayo ng mga makabuluhang 
pagsulong sa pagtatayo ng Partido bilang abanteng 


destakamento ng uring manggagawa, ng Bagong 
Hukbong Bayan bilang pangunahing instrumento 
sa pag-agaw sa kapangyarihang pampulitika at ng 
nagkakaisang prente bilang paraan sa pagpapakilos 
sa pinakamalawak na hanay ng mamamayan sa 
rebolusyonaryong adhikain. 

ANG SUMUSULONG 
1 NA MGA REBOLUSYONARYONG PWERSA 

AT KILUSANG MASA 

Sampung taon na ang nakararaan, ang mga 
oportunista at taksil ay nagbuo ng mga paksyon 
at nagsikap na wasakin ang Partido mula sa loob. 
Sumanib ang mga insureksyunistang lunsod at 
militarista sa mga datihan nang repormista at 
pumailalim sa sarisaring impluwensya tulad ng 
Gorbachovismo, Trotskyismo at imperyalistang 
neoliberalismo. Bigo sila sa tangkang pagtakpan 
ang kanilang malalalang kamalian at krimen noong 
dekada 1980 hanggang 1991 at nilabanan nila ang 
Ikalawang Dakilang Kilusang Pagwawasto. 


Simula noon, lubusan nang nagpakasira ang 
mga taksil. Nagkawatak-watak, kundi man lalo pang 
nagliitan ang kanilang maliliit na grupo. Lumitaw na 
sila bilang mga espesyal na ahente ng kaaway laban 
sa masiglang lumalagong mga rebolusyonaryong 
pwersa at kilusang masa. Ang pinakamasasahol 
sa mga taksil ay hayagang naging mga bayaran at 
nanghihimod sa mga rehimeng Ramos at Estrada. 

Salamat sa Ikalawang Dakilang Kilusang 
Pagwawasto, muli nating napagtibay ang linyang 
pang-ideolohiya ng Marxismo-Leninismo-Maoismo 
laban sa modernong rebisyunismo, empirisismo at 
dogmatismo, ang linyang pampulitika ng bagong- 
demokratikong rebolusyon sa pamamagitan ng 
matagalang digmang bayan laban sa “Kaliwa” 
at Kanang oportunismo at ang linyang pang- 
organisasyon ng demokratikong sentralismo laban 
sa ultra-demokrasya at burukratismo. 

Tuluy-tuloy tayong nakapag-eduka at nakapag- 
sanay ng libu-libong proletaryong rebolusyonaryong 
mandirigma sa teorya at praktika ng Marxismo- 
Leninismo-Maoismo. Natutunan ng mga kadre 
at kasapi ng ating Partido ang paglalapat ng 
syentipikong teorya ng uring manggagawa sa mga 
kongkretong kundisyon ng rebolusyong Pilipino 
sa pamamagitan ng kolektibong pag-aaral at mga 
pakikibakang masa. 

Napukaw, naorganisa at napakilos natin 
ang milyun-milyong mamamayang Pilipino sa 
pamamagitan ng pagpupunyagi sa pangkalahatang 
linya ng bagong-demokratikong rebolusyon sa 
pamamagitan ng matagalang digmang bayan. 
Napaunlad natin ang armadong pakikibaka bilang 
pangunahing anyo ng rebolusyonaryong pakikibaka 
at napaunlad rin natin ang iba pang anyo ng 
pakikibaka sa larangang ligal. 

Sa absolutong pamumuno ng Partido, ang 
Bagong Hukbong Bayan ay kumikilos sa mahigit 
100 larangang gerilya. Ang mga larangang gerilyang 


Disyembre 26, 20014 ANG BAYAN 


ito ay tuluy-tuloy na pinalalawak at kinokonsolida 
ng mga kadre at kasapi ng ating Partido, mga Pulang 
mandirigma at mga aktibistang masa. Sa bawat 
larangang gerilya, minamantine natin ang wastong 
balanse sa pagitan ng sentro de grabidad at iba pang 
mas nakakalat na mga yunit ng 
Bagong Hukbong Bayan. 

] Lumalakas ang hukbong 
f S . bayan sa pamamagitan ng 
“ paglulunsad ng malaganap at 
masinsing pakikidigmang gerilya 
batay sa papalawak at papalalim 
na baseng masa. Nag-iipon tayo 
ng armas sa pamamagitan ng pag-agaw ng mga ito 
sa mga batayang operasyong opensibo (mga ambus, 
reyd at pag-aresto) laban sa mga pwersang militar, 
pulis at paramilitar ng kaaway. Naglulunsad rin tayo 
ng mga espesyal na operasyon upang parusahan 
ang pinakamasasamang elemento sa mga pwersa 
ng kaaway at bigyan ng katarungan ang kanilang 
mga biktima. 

Sa kombat, buong-tapang nating nilalabanan 
ang kaaway, ngunit matapos maglaho ang putok at 
usok ng labanan, maluwag nating tinatrato ang ating 
mga bihag at kagyat na binibigyan ng atensyong 
medikal ang mga sugatan. Tumatalima tayo sa 
Geneva Conventions at mga protokol nito at 
sa Comprehensive Agreement on Respect for 
Human Rights and International Humanitarian Law 
(CARHRIHL) ng GRP at NDFP. 

Itinatayo ang baseng masa sa pamamagitan 
ng pagbubuo ng mga demokratikong organo ng 
kapangyarihang pampulitika, mga organisasyong 
masa ng mga manggagawa, magsasaka, kababaihan, 
kabataan, bata at aktibistang pangkultura at mga 
working committee (mas kilala bilang subkomite) 
na katulong ng pangkalahatang komite sa pang- 
gugubyerno at sa pamamagitan ng pagsasagawa 
ng mga kampanya para sa edukasyong masa, 
reporma sa lupa, pagpapaunlad ng produksyon, 


pagtatanggol-sa-sarili at BAYABAS Pi!” GG 
Bi j 


pagsasanay ng milisya, 
kalusugan at kalinisan at 
iba pa. 

Isinakatuparan natin 
ang patakaran ng pakikipag- 
kakaisang prente upang 


ANG BAYAN “ Disyembre 26, 2001 


maabot at mapakilos ang pinakamalaking posibleng 
bilang ng masa. Patuloy nating itinatayo ang 
pambansang nagkakaisang prente laban sa 
imperyalismong US at sa mga lokal na reaksyunaryo, 
gayundin ang nagkakaisang prenteng antipyudal 
upang tiyakin ang suportang magsasaka at makamit 
ang demokratikong nilalaman ng rebolusyon. 
Nitong nakaraang taon, nagkamit tayo 
ng dramatikong tagumpay sa pagbabagsak ng 
naghaharing pangkating US-Estrada sa pamamagitan 
ng mga taktika ng malawak na nagkakaisang prente. 
Kaugnay nito, malinaw nating naisulong ang linya 
na ang alinmang naghaharing pangkatin ay maaaring 
maibagsak ng Partido at ng masa sa pamamagitan ng 
ligal na pakikibaka alinsunod sa linya ng malawak 
na nagkakaisang prente at kung gayo'y makapag- 
iipon tayo ng lakas at karanasan hanggang maaari 


nang ibagsak ang buong naghaharing sistema ng 
malalaking kumprador at panginoong maylupa. 

Upang maibagsak ang buong naghaharing 
sistema, kailangan nating itayo ang hukbong 
bayan, magpunyaging durugin ang reaksyunaryong 
hukbo at wasakin kapwa ang makinaryang 
militar at burukratiko ng kontra-rebolusyonaryong 
estado. Hindi natin makakamit ang rebolusyong 
pampulitika at panlipunan kung hindi ibabagsak 
ang reaksyunaryong estado. 

Sa pakikipag-negosasyong pangkapayapaan 
nito sa National Democratic Front (NDFP), 
minimum na layunin ng Gubyerno ng Republika 
ng Pilipinas (GRP) na lituhin at demoralisahin 
ang hanay ng mga rebolusyonaryo at ang masa, at 
sa maksimum, pasukuin at patahimikin ang mga 
rebolusyonaryong pwersa. 

Ngunit matagumpay na 
nabigo ng NDFP ang mga 
kontra-rebolusyonaryong 
- layunin ng GRP. Inililinaw 

nito sa mga rebolusyonaryong 
Ai pwersa at mamamayan na hindi 


3 


maaaring magkaroon ng 


INILILINAW NG makatarungan at matagalang 
NDFP SA MGA Kapayapaan kung hindi 
REBOLUSYONARYONG bibig- yang-pansin ang mga 
PWERSA AT ugat ng gera sibil, at na 
ang negosasyon ay isa 

MAMAMAYAN NA HINDI l . 
amang sa mga ligal na 

MAAARING 


anyo ng pakikibaka at di 
kasinghalaga ng mga ligal na 
pakikibakang masa kaugnay 
ng mga batayang isyu. 

Samantala, nagkamit 
ng mga puntos ang NDFP 
para sa internasyunal na 
pagkilala sa demokratikong 
gubyernong bayan. Mata- 
gumpay nitong naobliga 
ang GRP na lumagda rin 
sa CARHRIHL. Batay sa 
kasunduang ito, maaaring 
habulin ng mga rebolus- 
yonaryong pwersa ang mga 
lumalabag sa karapatang- 
tao at internasyunal na 
makataong batas at singilin 
ang GRP sa mga paglabag. 

Ang NDFP ay handang 
kumalas sa pakikipag- 
negosasyong pangkapaya- 
paan sa GRP kung ayaw 
ng huli na buuin ang Joint 
Monitoring Committee para 
tiyakin ang implementasyon 
ng CARHRIHL at maki- 
pagsalubungan sa isang 
komprehensibong kasun- 
duan sa mga repormang 
sosyo-ekonomiko na katanggap-tanggap sa 
magkabilang panig bago harapin ang usapin ng 
mga repormang pampulitika at konstitusyunal. 
Tiyak na tututulan ng NDFP ang anumang iskema 
ng GRP na pagtakpan ang mga ugat ng gera sibil 
at maniobrahin ang NDFP tungo sa pusisyon ng 
kapitulasyon. 

Ang mga rebolusyonaryong pwersa at ang 
mamamayan ay may mahaba at mayamang 
karanasan sa digmang bayan. Lumakas sila at 


MAGKAROON NG 
MAKATARUNGAN AT 
MATAGALANG 
KAPAYAPAAN KUNG 
HINDI BIBIGYANG- 
PANSIN ANG MGA 
UGAT NG GERA SIBIL, 
AT NA ANG 
NEGOSASYON AY ISA 
LAMANG SA MGA 
LIGAL NA ANYO NG 
PAKIKIBAKA AT DI 
KASINGHALAGA NG 
MGA LIGAL NA 
PAKIKIBAKA NG MASA 
KAUGNAY NG MGA 
BATAYANG ISYU 


4 


sumulong gaano pa man kalaki ang tulong na 
naibibigay ng imperyalismong US sa mga lokal 
na reaksyunaryo. Hindi sila matatakot sa anumang 
banta ng panghihimasok o pananalakay ng US 
sa ngalan ng anti-terorismo. Nakahanda silang 
harapin ang kaaway sa anumang tipo ng digmang 
nais nitong ilunsad. 

Habang wastong nagkokonsentra sa rebolusyon 
sa sariling bansa, laging nagsisikap ang Partido 
na gawin ang abot ng makakaya upang tupdin 
ang mga tungkulin nito alinsunod sa prinsipyo 
ng proletaryong internasyunalismo, gayundin 
sa prinsipyo ng malawak na pagkakaisang anti- 
imperyalista sa internasyunal na nagkakaisang 
prente. 

Makabuluhang nakapag-ambag ang Partido 
sa mga Marxista-Leninistang kumperensya at 
seminar para sa paglilinaw ng Marxista-Leninistang 
paninindigan laban sa imperyalismo, rebisyunismo 
at pasismo upang itaas ang antas ng pag-uunawaan 
at kooperasyon ng mga partido komunista at mga 
partido ng manggagawa. 

Makabuluhan din itong nakapag-ambag sa 
paglilinaw ng anti-imperyalistang paninindigan 
laban sa neoliberal na globalisasyon at mga digmang 
agresyon at kaugnay nito'y sumuporta sa malalapad 
na anti-imperyalistang pormasyon at pagkilos sa 
pandaigdigang saklaw. Hinikayat nito ang mga 
organisasyon ng mga Pilipino sa loob at labas 
ng bansa na lumahok sa mga anti-imperyalistang 
kampanya ukol sa anumang panlipunang usapin. 


MGA PANDAIGDIGANG KUNDISYONG 
PABORABLE SA REBOLUSYON 
Sampung taon na ang nagdaan, ipinagdiwang 
ng mga imperyalista at ng mga alipures nito 
ang kaguluhan sa China, ang pagbagsak ng mga 
rebisyunistang rehimen sa Eastern Europe at ang 
pagkawasak ng Soviet Union noong 1989-1991. 
Idineklara nilang ang kasaysayan ay hindi na 
lalampas sa kapitalismo at liberal na demokrasya, at 
ipinagbunyi ang katayuan ng US bilang nag-iisang 
superpower na nangunguna sa globalisasyon ng 
“malayang pamilihan” at bilang numero unong pulis 
ng “bagong kaayusang pandaigdig”. 
Mula noon, ang patuloy na lumalalang krisis sa 
ekonomya ng pandaigdigang sistemang kapitalista 


Disyembre 26, 20014 ANG BAYAN 


ANG KRISIS NG SOBRANG PRODUKSYON ANG TUNTUNGAN 
NG PAMPINANSYANG KRISIS NA SUMASAKLOT NGAYON SA 


IBA'T IBANG TIPO NG EKONOMYA SA MUNDO. 


ng mas malalaking depisit at papabigat na 
pasaning utang. 

Gayunman, ang krisis sa pang- 
ekonomyang kalibliban ng imperyalismo ay 


at ang mga digmang agresyong pinamumunuan ng 
US ay nagsilbing napakapaborableng kundisyon 
para sa pagpapanibagong-lakas ng mga kilusang 
anti-imperyalista at sosyalista. Ang pagbabago 
ng diin ng patakaran sa ekonomya mula Keyne- 
sianismo tungong neoliberalismo ay nagpapalala 
at nagpapalalim lamang sa pang-ekonomyang 
istagnasyon at sa krisis ng imperyalismo 
at gumagatong sa agresibong katangian ng 
imperyalismo, kahit nagwakas na ang Cold War nang 
magkawatak-watak ang Soviet Union. A 

Pinabilis ng neoliberal o “malayang na 
pamilihan” na globalisasyon ang krisis ng 
sobrang produksyon ng lahat ng klase ng } 


Gag 


kalakal at ang proseso ng akumulasyon at PZ 


ng mga ekonomya sa ikatlong | 
daigdig at sa mga bansa sa dating 
blokeng Soviet. 

Mula sa mga hilaw na 


umabot na ngayon ang krisis ng sobrang #439 
produksyon sa mga high-tech na produktong 
elektronik. Kaya't mismong ang US ay sumusuray 
ngayon dulot ng sobrang produksyon ng mga 
produktong high-tech at pagputok ng bula ng 
pinansyang high-tech. Nanganganib ito ngayong 
humantong sa matagalang pagdausdos katulad ng sa 
Japan, na mahigit isang dekada nang umiiral. 

Ang krisis ng sobrang produksyon ang 
tuntungan ng pampinansyang krisis na sumasaklot 
ngayon sa iba't ibang tipo ng ekonomya sa mundo. 
Ang mga bansa sa ikatlong daigdig at sa dating 
blokeng Soviet ang lumilikha ng sobrang hilaw 
na materyales, malamanupaktura at ilang saligang 
produktong industriyal kaya't mas maliit ang 
kanilang kinikita mula sa eksport, at dumaranas sila 


ANG BAYAN “ Disyembre 26, 2001 


bumubwelta rin sa sentro ng imperyalismo. 
Sa katunayan, ang pandaigdigang 
ekonomyang kapitalista ay nasa depresyon na mula 
pa noong dekada 1980 kung lubusang isasama sa 
kwenta ang lugmok na kalagayang pang-ekonomya 
sa mga bansa sa ikatlong daigdig at sa blokeng 
Soviet. Sa kahuli-hulihan, ang mga pandaigdigang 
sentro ng kapitalismo ay matinding tinatamaan 
ng mga depisit, pagliit ng pamilihan at kabiguang 
magbayad ng mga bansang may utang. 
Deka-dekadang itinataguyod ng US ang 
produksyon ng mga high-tech na kagamitang militar 
at ang konsumerismo at, tulad ng ikatlong daigdig, 
ay pinupunan ang mga depisit nito sa kalakalan 


is), sa pamamagitan ng utang na pondo sa anyo ng 


IN Subalit dulot ng bumabang tantos ng 
EN IN interes at bumagsak na mga tubo, 


KA nagiging bulnerable ngayon ang US 
KR N sa masamang epekto ng walang 
rendang baratilyong pagbebenta 
ng mamumuhunang Hapones at 
Europeo sa mga hawak nilang 
securities ng US. 

Ang iskema ni Bush na itaas ang 
produksyong militar upang pasiglahin 


A E S 
eB. ang ekonomya ng US ay nagbabadya 


ng panganib sa mamamayan ng daigdig. 
Inilalatag nito ang kalagayan para sa higit pang 
digmang agresyon ng US at iba pang anyo ng 
adbenturismong militar. Sa nakaraang sampung taon, 
naglunsad ang US ng tatlong digmang pananalakay: 
sa Iraq, Balkans at Afghanistan. 

Isinasangkalan ng rehimeng Bush ang mga 
atake sa kambal na gusali ng World Trade Center 
at sa Pentagon noong Setyembre 11 para sa 
tinatawag nitong pandaigdigang pag-atake laban 
sa terorismo. Lumilikha ito ng isterya upang itulak 
ang produksyong militar, mga digmang agresyon at 
pagsupil sa mga demokratikong karapatan kapwa 
sa US at ibang bansa. 

Isang kabalintunaan na ang imperyalismong 


5 


MAPAGPASYA ANG PAGPAPALAKAS SA SARILI 

NG MGA SUHETIBONG PWERSA NG REBOLUSYON SA 
IBA'T IBANG BANSA, PAGSUSULONG NG KANILANG 
GAWAING MASA AT PAGLULUNSAD NG MGA 
PAKIKIBAKANG MASA PARA SA PAMBANSANG 
PAGPAPALAYA, DEMOKRASYA AT SOSYALISMO. 


US, na siyang pinakamalaking teroristang 
kapangyarihan sa kasaysayan ng sangkatauhan, ay 
nagpapanggap bilang pangunahing tagapagtanggol 
laban sa terorismo. Gumagawa na ito ng mga 
hakbangin para supilin ang sariling mamamayan, 
engganyuhin ang mga papet na rehimen sa ibang 
bansa na maghari sa pamamagitan ng tahasang 
teror at magtulak ng mga digmamg agresyon laban 
sa mamamayang nagrerebolusyon, mga bansang 
nakikibaka para sa paglaya at mga bayang naggigiit 
ng kanilang pambansang kasarinlan. 

Sa ngayon, tila nakakikilos pa ang US nang 
nagsasarili o nakapamumuno sa mga alyansang 
militar upang maglunsad ng mga digmang agresyon. 
Ngunit matapos ang bawat matagumpay na 
pananalakay, tinatangay ng US ang pinakamalaking 
bahagi ng pakinabang sa digma at sa isang banda'y 
naaapakan ang iba nitong kaalyadong imperyalista 
at papet. Sa kalaunan, magkakaroon ng alitan sa 
pagitan ng US at mga imperyalistang kaalyado 
nito. 

Sa kasalukuyan, ang sabayang pagkabangkarote 
ng neoliberal na globalisasyon at pagkaagresibo ng 
imperyalismong US ay nag-uudyok sa malawak na 
masa ng sambayanan sa buong mundo na maglunsad 
ng rebolusyonaryong paglaban. Malaganap ang 
popular na galit sa mga pormasyong kontrolado ng 
US tulad ng Group of 8, OECD, IMF, World Bank, 
WTO, NATO at ang alyansang panseguridad 
ng US at Japan. 

Sa mga bansang imperyalista, ang 
mamamayan ay bumabangon sa mga 
protestang masa laban sa neoliberal na / 
globalisasyon, disempleyo, rasismo, 
pasismo, mga digmang agresyon atiba A 
pang anti-mamamayang phenomena 3: 
(signipikanteng kairalan). Sa iba 
pang panig ng mundo, ang 


6 


mamamayan ay naglulunsad ng iba pang anyo ng 
protesta at mga paglaban. Sa iba't ibang kontinente, 
naririyan ang mga binhi para lumaganap ang 
armadong rebolusyon. 

Sa takbo ng panahon, apat na mayor na 
kontradiksyon ang titindi sa kasalukuyang dekada. 
Ang mga ito ay ang kontradiksyon sa pagitan 
ng mga imperyalistang kapangyarihan at ng mga 
aping mamamayan at bansa, sa pagitan ng mga 
imperyalistang kapangyarihan at mga bansang 
naggigiit ng pambansang kasarinlan, sa hanay ng 
mga imperyalistang kapangyarihan at yaong sa 
pagitan ng monopolyong burgesya at proletaryado 
sa mga imperyalistang bansa. 

Ang pagsidhi ng alinman sa mga kontra- 
diksyong ito ay magpapasidhi rin sa ibang mga 
kontradiksyon. Sa gayong kalagayan, mapagpasya 
para sa mga suhetibong pwersa ng rebolusyon 
sa iba't ibang bansa na magpalakas, paunlarin 
ang kanilang gawaing masa at maglunsad ng 
mga pakikibakang masa para sa pambansang 
pagpapalaya, demokrasya at sosyalismo laban sa 
imperyalismo at lahat ng reaksyon. 


ANG BULNERABILIDAD NG 
NAGHAHARING SISTEMA AT BAWAT 
NAGHAHARING PANGKATIN 


Sampung taon ang nagdaan, pinalaganap ng 
lahat ng reaksyunaryong pulitiko ng malalaking 
kumprador at BB panginoong BB maylupa ang 
ipinangalandakan ng US na umano'y tagumpay ng 
monopolyo kapitalismo laban sa mga hinihinging 
pambansang paglaya at sosyalismo. Hinangad 
nila ang mga pakinabang ng globalisasyon ng 
“malayang pamilihan”, kung saan ang rehiyong 
Asia-Pacific ang takdang lugar ng kaunlaran sa 
walang taning na haba ng panahon. 

Mula noon, lalong lumala at lumalim ang 
mga kundisyong malakolonyal at malapyudal 
sa Pilipinas. Ang paglabag sa pambansang 
kasarinlan at pagsusubasta sa pambansang 
patrimonya ay humantong lamang sa higit 
na pagkaatrasado ng bansa, karukhaan 

ng mamamayan, malalang diskuntentong 
panlipunan, masidhing mga kontradiksyon 
$ jjj sa hanay ng mga reaksyunaryo at 
- matinding rebolusyonaryong armadong 


Disyembre 26, 20014 ANG BAYAN 


paglaban ng mamamayang Pilipino at Bangsamoro. 
Ang buong naghaharing sistema (gayundin ang 
bawat naghaharing pangkat ng mga reaksyunaryo) 
ay bulnerable sa krisis ng pandaigdigang sistemang 
kapitalista. 

Sa ilalim ng rehimeng Ramos, mabilis 
na pumasok ang bansa sa malamanupakturang 
nakasalalay sa import at may maliit na dagdag- 
na-halaga (mga pyesang elektroniko, 


Macapagal-Arroyo bilang patron ng korapsyon. 
Nasusukol ang rehimeng Macapagal-Arroyo 
ng sarili nitong pagsamba sa globalisasyon ng 
“malayang pamilihang”, na nagbabawas ng upisyal 
na utang panlabas at pumapabor sa pandarambong 
ng mga empresang multinasyunal at bangkong 
pribado. Bunsod ng pagkawasak ng ekonomya 
dulot ng liberalisasyon, pribatisasyon at 
deregulasyon, masyado nang kumitid 


damit, sapatos, laruan at katulad 
nito), at sa pribadong konstruksyon na 
sinusuhayan ng malaking halaga ng 
mga pribadong pautang na nagagawang 
pampubliko. Ang krisis ng sobrang 
produksyon ng mga malamanupaktura 
at pribadong konstruksyon na may 
sobra-sobrang utang panlabas ay 
nagwasak sa mga ekonomya sa 
Southeast Asia noong 1997. 

Lumubog ang rehimeng Estrada 
sa krisis sosyo-ekonomiko na una nang 
sumidhi sa ilalim ng rehimeng Ramos 
at hindi na muling nakaahon dahil 
mismo sa pagiging sobrang sunud- 


PINALALALA PA NG 
REHIMENG MACAPAGAL- 
ARROYO ANG 
PAGDURUSA NG 
MALAWAK NA MASA NG 
MAMAMAYAN. NAGIGING 
HIGIT NA MISERABLE AT 
DI MATIIS ANG BUHAY 
NG MAMAMAYAN, LALUNA 
NG MASANG ANAKPAWIS 
AT MABABANG SARAY NG 
PANGGITNANG URI. 


ang puwang para sa pagbibigayan 
ng mga reaksyunaryong pulitiko sa 
pangungurakot kung kaya't madali 
nang nalalantad ang mga kaso ng 
korapsyon. 

Wasak ang ekonomya, subalit 
inoobliga ng IMF ang naghaharing 
pangkat na maningil ng karagdagang 
buwis, bawasan ang anumang tipo ng 
mga panlipunang gastusin at 
bigyang-prayoridad ang pagbabayad 
ng utang panlabas at pagpopondo 
sa militar at pulis. Sa gayong mga 
sirkunstansya, madaling mahihiwalay 
at masisiraan ang kasalukuyang 


sunuran din sa US. Itinulak nito ang 
ratipikasyon ng Senado sa Visiting 
Forces Agreement at ang pag-aalis 
ng mga pambansang restriksyon sa 
dayuhang pamumuhunan. 


naghaharing pangkatin tulad ng 
sinundan nito. 

Ang mga hilaw na materyales 
at malamanupaktaura, mga tipo ng 
produktong inieeksport ng Pilipinas 


Walang naitulong ang US at ibang 
mga imperyalista upang iahon ang 
ekonomya mula sa krisis. Sa halip, itinulak ng IMF 
ang rehimeng Estrada na sumingil ng karagdagang 
buwis at bawasan ang paggastos nang labis sa kita ng 
isang papaliit na ekonomya. Upang magpakabusog 
sa burukrata-kapitalistang korapsyon, nauwi ang 
rehimen sa pangungulekta ng suhol mula sa mga 
opereytor ng hweteng at mga nagtutulak ng droga 
at sa pagpapakana ng mga iskema para sa pagreyd 
sa mga pondong pampensyon ng mga empleyadong 
pribado at pampubliko na nakalagak sa GSIS at 
SSS. 

Madaling natanggal si Estrada sa poder dahil 
sa kanyang maliwanag na katangahan, labis na 
arogansya at garapal na korapsyon. Subalit gaano 
man karikit o kakinis ng mga gawi ng sumunod kay 
Estrada, ngayon pa lamang ay lumalabas na si Gng. 


ANG BAYAN * Disyembre 26, 2001 


ay tinamaan ng pandaigdigang krisis 
ng sobrang produksyon. Maraming 
iniimport ang bansa na mga produktong manupaktura 
at kahit mga produktong pagkain. Kaya't walang 
tigil ang paglaki ng depisit sa kalakalang panlabas 
at paglobo ng utang panlabas. Ang pandaigdigang 
resesyon ay nagpapaliit din ng pangangailangan para 
sa overseas contract workers (OCW) at, sa gayon, 
ng kanilang sahod na naireremit sa Pilipinas. 

Lalong nagiging kapansin-pansing mapag- 
aksaya at baligho ang badyet ng reaksyunaryong 
gubyerno. Taun-taon lumalawak ang depisit sa 
badyet bunsod ng lumalaking pambayad-utang (46 
porsyento ng badyet), ng napakalaking alokasyon sa 
militar, pulis at pondong pang-intelligence (mahigit 
14 porsyento) at korapsyon sa paggamit ng pork 
barrel at sa mga kontrata sa suplay na pinapasok ng 
lahat ng upisina ng gubyerno. 


Hindi iniibsan ng rehimeng Macapagal-Arroyo, 
bagkus ay pinalalala pa nito ang pagdurusa ng 
malawak na masa ng sambayanan. Dulot ng 
malawakang disempleyo, pagpapako sa sahod at 
pagliit ng kita, pagtataas ng presyo ng mga saligang 
bilihin, pagpapabigat ng pasaning buwis at pagsama 
ng mga serbisyong panlipunan at imprastruktura, 
nagiging higit na miserable at di matiis ang buhay 
ng mamamayan, laluna ng masang anakpawis at 
mababang saray ng panggitnang uri. 

Tinutuya ng rehimen ang paghingi ng 
mga manggagawa at kawani ng pamahalaan ng 


mga kontrata sa suplay at sa pagpapatakbo ng mga 
sindikatong kriminal na nagsasagawa ng kidnapping 
Jor ransom, pagtutulak ng droga, ismagling ng mga 
produkto papasok at palabas ng bansa at iba pa. 
Lumilitaw ang pagiging mapanuyo ni 
Macapagal-Arroyo sa militar sa pamamagitan ng 
paulit-ulit na paglalangis sa kanila, pagpapaunlak sa 
kanilang mga kahilingan para sa higit pang pondo 
at paglalagay ng negosasyong pangkapayapaan 
ng GRP-NDFP sa kamay ni Gen. Angelo Reyes 
na sikretong inihahanda ng US bilang kahalili 
niya. Nahahalata ang gayong pagkalampa 
ni Macapagal-Arroyo 


HIGIT NA NAGIGING TARGET NG GALIT NG 
MAMAMAYAN ANG REHIMEN DAHIL SA PAGKATUTA 
NITO SA IMPERYALISTANG INTERES, KAWALANG- 
KAKAYAHAN AT KORAPSYON 


kahit pa paminsan- 
minsa’y pumoporma siya 
ilang mabagsik na 
punong-kumander sa 
pamamagitan ng 


karagdagang sahod at sweldo at ang paggigiit ng 
mga magsasakang walang lupa ng tunay at lubusang 
reporma sa lupa. Namumuo ang batayan para sa 
pagtatanggal kay Macapagal-Arroyo sa poder o 
pagbigo sa kanyang planong elektoral para sa 
2004. 

Higit na nagiging target ng galit ng 
mamamayan ang rehimen dahil sa pagkatuta nito 
sa imperyalistang interes, kawalang-kakayahan at 
korapsyon. Nagiging lalong magulo at mabuway 
ang pagkakaisa ng naghaharing koalisyon dahil 
inaasahan ng mga pangunahin at sekundaryong 
alyado ng presidente na lalo siyang mawawalan ng 
kredibilidad at di makatatakbo sa pagkapresidente 
sa 2004 at ngayon pa lamang ay nagbabaka-sakali 
na ng mga panibagong paghahanay bago ang 
2004. 

Bulnerable ang rehimen sa pagtindi ng mga 
kontradiksyon sa hanay ng mga reaksyunaryong 
partidong pampulitika at paksyon. Muling 
makagaganap ng napakahalagang papel ang mga ang 
mga ligal na pwersang progresibo sa paghahanay 
ng isang malawak na nagkakaisang prente laban sa 
naghaharing pangkatin. 

Nagpapatuloy na batbat ng korapsyon 
ang militar at pulis. Nagkukutsabahan at 
nagkukumpitensyahan ang mga upisyal sa 
pagnanakaw sa kaban ng bayan sa pamamagitan ng 


8 


paglalabas. ng mga 
palaban na pahayag at paggaya kay Bush sa 
pagtutulak ng sinasabing linyang anti-terorista. 

Kung tutuusin ay hawak siya sa leeg ni Gen. 
Angelo Reyes at iba pang katulad na militarista na 
nagtulak din kay Estrada sa pagbubuo ng patakarang 
todo-digma laban sa mamamayang Pilipino at 
Bangsamoro. Inilagay siya ng mga ito sa kalagayan 
ng pagkunsinte at pag-engganyo ng mga paglabag 
sa karapatang-tao at internasyunal na makataong 
batas at pagsuko sa mga militarista ng dapat sana'y 
inisyatiba niya sa negosasyong pangkapayapaan sa 
pagitan ng GRP at NDFP. 

Maaaring umusbong ang isang malawak na 
ligal na nagkakaisang prente upang ihiwalay at 
patalsikin ang kasalukuyang naghaharing pangkatin 
o kaya'y pahinain man lamang ito at alisan ng 
kakayahang manalo sa reaksyunaryong eleksyon 
ng 2004. Kasabay nito, maaaring ikoordina ang 
armadong paglaban ng mamamayang Pilipino at 
Bangsamoro sa isang malawak na nagkakaisang 
prente upang lalong pahinain ang mismong 
pundasyon ng reaksyunaryong estado. 

Tungkulin ng Partido Komunista ng Pilipinas 
na pamunuan at itayo ang Bagong Hukbong Bayan 
para sa ultimong layunin ng rebolusyong ibagsak 
ang reaksyunaryong estado at magpaunlad ng 
iba't ibang anyo ng nagkakaisang prente para 
mapakilos ang pinakamalawak na hanay ng mga 


Disyembre 26, 20014 ANG BAYAN 


pwersa at magpaunlad ng pinakamalaking bilang ng 
mamamayan laban sa kaaway upang maisulong ang 
bagong-demokratikong rebolusyon. 


PALAKASIN AT PATALASIN ANG MGA 
SANDATA NG REBOLUSYONG PILIPINO 


Ang pag-iral ng krisis sa Pilipinas at sa buong 
daigdig ay di awtomatikong nangangahulugan ng 
rebolusyonaryong pagsulong. Tungkulin ng mga 
rebolusyonaryong pwersa na puspusan, militante at 
epektibong isulong ang rebolusyong Pilipino. Ang 
Partido Komunista ng Pilipinas, 


para sa pagrerekrut ng mas maraming kasapi 
ng Partido mula sa kilusang masa ng mga 
manggagawa, magsasaka, kababaihan, kabataan at 
propesyunal. Sa gayon, mapananatili at lalo pang 
mapahuhusay ng Partido ang mahigpit na ugnay 
nito sa masa. Kailangang hikayatin natin sa 
Partido ang pinakaabanteng mga aktibista at 
maagap na bigyang-pansin ang kanilang Marxista- 
Leninistang edukasyon at gawaing pagsubok bilang 
mga kandidatong kasapi ng Partido. 

Dapat nating isulong ang bagong- 
demokratikong rebolusyon sa pama-magitan ng 


ang Bagong Hukbong Bayan at 
National Democratic Front ay 
dapat magpalakas at magpatalas 
ng sarili bilang mga sandata sa 
paglaban at paggapi sa kaaway. 
Dapat nating palakasin at 
patalasin ang Partido bilang 
talibang pwersa ng proletaryado 
at mamamayan sa pamamagitan 
ng pag-aaral at mulat na 
paglalapat ng Marxismo- 
Leninismo-Maoismo. Dapat 
patuloy tayong matuto sa 
Ikalawang Dakilang Kilusang 
Pagwawasto. Dapat nating iwasan 
ang mga bitag ng suhetibismo, 
sa anyo man ng empirisismo 
o dogmatismo, at matatag na 


MAMAMAYAN SA 


PAGLALAPAT NG 


KAILANGAN NATING 
PALAKASIN AT PATALASIN 
ANG PARTIDO BILANG 
TALIBANG PWERSA NG 
PROLETARYADO AT 


PAMAMAGITAN NG PAG- 
AARAL AT MULAT NA 


MARXISMO-LENINISMO- 
Maoismo. KAILANGANG 
PATULOY TAYONG MATUTO 
SA IKALAWANG DAKILANG 
KILUSANG PAGWAWASTO. 


matagalang digmang bayan at iwasan 
ang mga bitag ng “Kaliwa” at Kanang 
oportunismo. Dapat nating palakasin at 
patalasin ang Bagong Hukbong Bayan 
bilang pangunahing instrumento sa 
pagsasakatuparan ng saligang alyansa 
ng proletaryado at magsasaka at 
sa paglaban at paggapi sa kontra- 
rebolusyonaryong estado. 

Dapat patuloy nating paglingkurin 
ang hukbong bayan upang pag- 
ugnay-ugnayin ang rebolusyonaryong 
armadong pakikibaka, reporma sa 
lupa at pagbubuo ng baseng masa. 
Dapat pamunuan ng Partido ang mga 
kumand ng hukbong bayan. Dapat 
itong magtayo ng mga yunit ng Partido 
sa mga yunit ng hukbong bayan. 


kumilos laban sa imperyalismo, 
rebisyunismo at reaksyon. 

Kailangang lagi tayong gumagawa ng 
kongkretong pagsusuri sa mga kalagayan sa Pilipinas 
at sa ating rebolusyonaryong praktika. Ang pagtatasa 
at ebalwasyon ng ating gawain, paghalaw ng 
mga aral kapwa sa mga positibo at negatibong 
karanasan, paglilinaw sa mga tungkulin at pagpuna 
at pagpuna-sa-sarili ay nagbibigay sa atin ng lahat 
ng pagkakataong pahusayin ang ating gawain 
at itaas ang antas ng ating rebolusyonaryong 
kamulatan. Kaalinsabay, kailangan nating seryosong 
basahin at pag-aralan ang mga Marxista-Leninistang 
materyales ng ating mga organo at yunit, gayundin 
sa mga pormal na kurso sa pag-aaral. 

Dapat tayong bumuo at magpatupad ng plano 


ANG BAYAN “ Disyembre 26, 2001 


Dapat nating palakasin at patalasin 
ang nagkakaisang prente bilang sandata upang 
madagdagan at higit na mapasaklaw ang mga 
rebolusyonaryong pwersa, at upang matipon ang 
pinakamalawak na hanay ng mga pwersa laban 
sa pinakamakitid na target. Dapat nating itayo 
ang isang komprehensibong pag-aandana ng mga 
alyansa sa pambansang nagkakaisang prente: 
ang saligang alyansa ng mga manggagawa at 
magsasaka, ang alyansa ng mga progresibong 
pwersang kinabibilangan ng masang anakpawis 
at petiburgesyang lunsod at ang alyansa ng mga 
patriyotikong pwersang kinabibilangan ng mga 
progresibong pwersa at panggitnang burgesya. 

Sa pagbubuo ng saligang alyansang 
manggagawa at magsasaka, absolutong kinaka- 


ilangang palakasin at patalasin ng Partido ang 
nagkakaisang prenteng antipyudal. Ito ang 
tanging paraan upang makuha ang pinakamalawak 
na direktang suportang masa sa matagalang 


kapitalista at ng malaking kaguluhan dulot 
ng mga digmang agresyon at kampanya ng 
panunupil. 

Sa pamumuno ng Partido Komunista ng 


digmang bayan sa kanayunan 
para sa rebolusyonaryong adhikain 
ng pambansang pagpapalaya at 
demokrasya. 

Kailanman magagawa at 
kinakailangan, itinatayo natin kahit 
ang mga di istable at panandaliang 
alyansa sa mga reaksyunaryong 
pwersa laban sa kasalukuyang 
kaaway. Layunin nitong lubusang 
ihiwalay at ibagsak ang kaa- 
way. Naipakita natin sa pambansang 
antas kung paano mapauunlad ang 
di istable at panandaliang alyansa 
sa mga reaksyunaryong alyado sa 
kilusan para sa pagbabagsak kina 
Marcos at Estrada. 

Tiwala tayong sa susunod 
na sampung taon ay magkakamit 
tayo ng malalaking pagsulong sa 
bagong-demokratikong rebolus- 


TIWALA TAYO NA SA 
SUSUNOD NA SAMPUNG 
TAON AY MAGKAKAMIT 
TAYO NG MALALAKING 

PAGSULONG SA 
BAGONG- 
DEMOKRATIKONG 
REBOLUSYON AT 
SUSULONG SA PARAANG 
WALANG KAPANTAY SA 
NAKARAAN ANG 
KILUSANG ANTI- 
IMPERYALISTA AT 
SOSYALISTA SA BUONG 
DAIGDIG 


Pilipinas at ng rebolusyonaryong 
proletaryado, isinusulong ngayon 
ng mamamayang Pilipino ang 
isang bagong-tipong pambansa- 
demokratikong rebolusyon. Sa sali- 
gang pagkukumpleto ng yugtong ito 
ng rebolusyong Pilipino, tutungo 
sila sa pagsusulong ng rebolusyong 
sosyalista hanggang magapi ang 
imperyalismo sa buong mundo at sa 
wakas ay marating ang bungad ng 
komunismo. Gayon ang maliwanag na 
kinabukasan ng rebolusyong Pilipino 
at ng mamamayang Pilipino. 

Sa diwa ng proletaryong interna- 
syunalismo, dapat patuloy na paunlarin 
ng Partido ang mahigpit na pakikipag- 
ugnayan sa mga Marxista-Leninistang 
partido upang mapaunlad ang mga 
kundisyon para sa muling pagbubuo 
ng pandaigdigang kilusang komunista. 


yon at susulong sa paraang walang kapantay 
sa nakaraan ang kilusang anti-imperyalista 
at sosyalista sa buong daigdig , sa gitna ng 
lumalalang krisis ng pandaigdigang sistemang 


Dapat ding patuloy na hikayatin ng Partido ang 
pagpapaunlad ng pandaigdigang nagkakaisang 
prente na kinatatangian ng malapad na 
pagkakaisang anti-imperyalista. 


10 


Disyembre 26, 20014 ANG BAYAN 


